1 


เครื่องมือการเกษตร 



เครื่องมือการเกษตร หมายถึง สิ่งที่มใ4ษย์ประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นมาเพี่อใช้ผ่อนแรงใน 
การทำการเกษตร และทำให้งานดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ประโยชน์ของเครื่องมือการเกษตร 

1. ทุ่นแรง เพราะเครื่องมือต่างๆ จะช่วยให้ผู้ใช้เหนื่อยน้อยลง เช่นการใช้จอบขุด แทน 
มือขุด การใช้รถเข็นแทนการแบกหาม เป็นต้น 

2. ทุ่นเวลา การใช้เครื่องมือจะทำงานไต้รวดเร็วและทุ่นเวลา 


3. ทำงานได้มากและรวดเร็ว จึงสามารถขยายกิจการของฟาร์มให้ใหญ่ขึ้นไต้ 

4. ลดค่าใช้จ่าย เช่นการใช้รถแทรคเตอร้สามารถพรวนไต้วันละ 50 ไร่ แต่การพรวน 
ด้วยแรงสัตว์ จะไต้เพียงวันละ 5 ไร่ 


5. ใช้แทนอวัยวะของคน เช่น เครื่องพ่นยาแบบต่างๆ ระหัดวิดนํ้าด้วยแรงลม เครื่อง 
กระเทาะเมล็ด เป็นต้น 

ประเภทของเครื่องมือการเกษตร 

เครื่องมือการเกษตรมีมากมายหลายชนิดตามแต่ประเภทของงานเกษตร เช่น เครื่องมือ 
สำหรับงานทางพืช เครื่องมือสำหรับการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงปลา เครื่องมืออนุรักษ์ดิน- 
นํ้า เครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณ์การถนอมอาหารต่าง ๆ เครื่องมือการเกษตร 
แบ่งตามต้นกำเนิดของพลังงานจะแบ่งได้เป็น 5-6 อย่างคือ 

1. เครื่องมือที่ใช้แรงคน 

■เครื่องมือกสิกรรม : เสียม จอบ พลั่ว คราด ฯลฯ 

■เครื่องมือบำรุงรักษาพืช : เครื่องมือใสํป๋ย เครื่องพ่นยา บัว กรรไกร ฯลฯ 
■เครื่องมือเก็บเกี่ยว : เคียว มีด จอบ ตะกร้อ ฯลฯ 
■เครื่องมือพิเศษ : รถตัดหญ้า เครื่องกระเทาะเมล็ด ฯลฯ 




2 


2. เครื่องมือที่ใช้แรงสัตว์ 

-ไถ คราด 

-ลูกกลิ้ง และอุปกรณ์อื่น ๆ 

3. เครื่องมือที่ใช้แรงเครื่องยนต์ 

■เครื่องยนต์ขนาดเล็ก : เครื่องสูบนํ้า รถไถเดินตาม ฯลฯ 
■เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ : รถแทรกเตอร์ ตีนตะขาบ 

4. เครื่องมือที่ใช้แรงธรรมชาติ 

■ระหัดวิดนํ้า 
■กังหันลม และกังหันนํ้า 

5. เครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้า (และมอเตอร์) 

■เครื่องบดอาหาร เครื่องผสมอาหารสัตว์ เครื่องหั่นหญ้า 
■เครื่องสูบนํ้า 

6. เครื่องมือช้างเกษตรอื่น ๆ เช่น เครื่องมือช่างไม้ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างประปา 
ช่างเชื่อม บัดกรี ช่างรังวัด ชลประทาน และเครื่องทุ่นแรงต่างๆ 

นอกจากนี้ เครื่องมือการเกษตรอาจจะจำแนกออกไปตามลักษณะของงานที่เครื่องมือ 
เครื่องทุ่นแรงนั้นทำ เช่น 

1. เครื่องทุ่นแรงในการเตรียมดิน เช่น ไถ พรวน คราด จอบ สองเขาขุด ฯลฯ 
1.1 ช้อนปลูก 



การใช้ ใช้สำหรับขุดยำยต้นกลำไปปลูก ขุดหลุมปลูก หรือใช้ขุดและตักด้นกลา เพื่อ 
นำไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้การใช้ช้อนปลูกจะช่วยให้ต้นกลำไม่ได้รับความ 
กระทบกระเทือน 

ความปลอดภัยในการใช้ ช้อนปลูกตอนปลายมีลักษณะแหลมและค่อนขางคม ถา 
ผู้ใช้ไม่ระมัดระวังอาจเกิดอันตรายได้ 



การทำความสะอาดและเก็บรักษา ภาย หลังการ ใช้ ควรลำงทำความสะอาด เช็ด ให้ 
แห้ง ทานํ้ามันกันสนิมแลำเก็บเข้าที่ให้เรียบรัอย 

1.2 ส้อมพรวน 


3 



การใช้' ใช้สำหรับพรวนดินรอบ ๆ ตนพืช ไม่ควรใช้พรวนในดิน แข็ง เพราะจะหัก 
และงอง่าย 

ความปลอดภัยในการใช้ ไม่ควรเล่นกันในขณะทำงาน เพราะส้อมพรวนมีความ 
แหลมคม อาจจะไต้รับอันตรายจากการใช้ใต้ กำผู้ใช้ขาดความระมัดระวัง 

การทำความสะอาดและเก็บรักษา ภายหลังการใช้ควรลำงทำความสะอาดและเช็ด 
ให้แหง ทานํ้ามันกันสนิมแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบรัอย 


1.3 คราด 



การใช้ ใช้สำหรับย่อยดินและเก็บเศษหญำ แต่งแปลงปลูก การจับคราดใช้มือทั้ง 

สองจับด้ามคราดให้ห่างกันพอสมควร แส้วถึงเข้าหาตัว 

ความปลอดภัยในการใช้ ก่อนใช้ควรตรวจดูว่าคราดอยู่ในสภาพที่ ใช้ได้ 

หรือไม่ ขณะใช้ควรระมัดระวังไม่ให้ด้ามคราดไปถูกคนใกทั้เคียง 

การทำความสะอาดและเก็บรักษา หลังจากใช้แต้วลำงทำความสะอาดและใช้ผ่ำ 

เช็ดให้แห้ง ทานํ้ามันกันสนิมแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 


1.4 เสียม 




4 



การใช้' ใช้สำหรับขุดหลุมปลูกต้นไม้ ส่วนมากนิยมใช้ขุดหลุมขนาด เล็กลึก หรือ 
ใช้ในบริเวณแคบไม่เหมาะกับการใช้จอบ เวลาขุด ใช้มือ่ทั้งสองข้างจับด้ามเสียมให้ 
มือยู่ห่างกันพอสมควร แล่วกด ปลายเสียมลงไปในดิน 

ความปลอดภัยในการใช้ ก่อนใช้ควรตรวจสภาพของเสียมเสียก่อน ขณะปฏิบัติงาน 
ให้ ระมัดระวังไม่ให้ด้ามเลียมไปโดนคนข้างเคียงที่ยืนอยู่ได้ 
การทำความสะอาดและเก็บรักษา ภายหลังการใช้ควรลำงทำความสะอาด เช็ด 
ให้แห้ง ทานํ้ามันกันสนิมแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบรัอย 


1.5 จอบ 



การใช้ ใช้สำหรับขุดดิน ถากหญำขุดแปลง หรือใช้สำหรับขุดหลุม ใหญ่ ๆ กรณีที่ใช้ 
เลียมอาจจะทำให้ล่าช้าหรือไม่สามารถจะใช้ เลียมขุดได้เพราะดินืแข็งเกนไป (จอบ 
จะใช้งานค่อนข้างหนัก โดยเฉพาะจอบขุด) 

ความปลอดภัยในการใช้ ก่อนใช้ควรืตรวจศูว่าจอบเข้าด้ามแน่นหนา 
หรือไม่ ขณะที่ใช้จอบด้องระวังเพื่อนที่อยู่ข้างเคยงและเทำของผู้ใช้ด้วย 

การทำความสะอาดและเก็บรักษา 

หลังจากใช้แล้วลำงทำความสะอาดและใช้ผำเช็ดให้แห้ง ทาป้ามันกันสนิมแล้ว 
เก็บเข้าที่ให้เรียบรัอย 

2. เครื่องมือใช้ในการให้นํ้า เครื่องมือประเภทนี้ส่วนใหญ่ใซ่ในการดูแลรักษาพืซ เซ่น 
การให้ป้าพืซ การให้ปุยบางซนิด การให้สารเคมีรวมทั้งการให้ฮอร์โมนบางซนิดแก่พืซ 
เช่น ระหัดวิดนํ้า เครื่องสูบนำ ท่อสํงนํ้า หัวฉีดนํ้า บัวรดนํ้า ฯลฯ 

2.1 บัววิดนํ้า 





5 


การใช้ ใช้สำหรับรดา]าพืช นํ้าที่ออกจากฝักบัวจะเป็นฝอยกระจายทั่วต้นพืช ทำ 
ใหพชไต้รับนํ้าอย่างทั่วถึง และส่วนต่าง ๆ ของพืชไม่หักง่าย การใช้ บัว รดนํ้า ถ้า 



ความปลอดภัยในการใช้ ก่อนใช้ควรตรวจดูสภาพของบัวรดนํ้าตรงที่มือจับหรือหู 
หิ้วเสียก่อน ถ้าช้ารุดควรช้อมให้เรียบร้อยก่อนนำไปใช้ และขณะที่ใช้ต้องจับถือ 
ให้ แน่นเพื่อไม่ให้ตกลงเทำ 

การทำความสะอาดและเก็บรักษา ภายหลังการใช้แล้ว ควรล้างทำความสะอาด 

ถังตัวถังและฝักบัว อย่าให้เศษหญำหรืออย่างอื่นอุดตัน แล้วควํ๋าเก็บเข้าที่ 


2.2 ถังน๎า 



การใช้ ใช้สำหรับตักนํ้าจากบ่อหรือสระใส่บัวรดนํ้า หรือใช้สำหรับรด ต้นไม้ โดยใช้ 
มือวักนํ้าก็ได้ ถ้าไม่มีบัว 

ความปลอดภัยในการใช้ ก่อนใช้ควรสำรวจดูดรงหูหิ้วและเชือก(ถ้าต้องหาบ) เมื่อ 
เห็น ว่าไม่ปลอดภัยควรช้อมแซมก่อนนำไปใช้ และขถแะที่ใช้ต้องจับหรือหิ้วให้ 
แน่น เพื่อไม่ให้ตกลงเทำ 

การทำความสะอาดและเก็บรักษา ภายหลังการใช้ควรทำความสะอาดเช็ดให้ 
แห้ง เก็บควํ๋า เข้าที่ 

3. เครื่องมือทุ่นแรงในการปลูกพืช เช่น เครื่องหยอดเมล็ด เครื่องมือยกร่องทำแถว 
เครื่องปลูก จอบ คราด ช้อนพรวน ช้อนขุด เสียมขุดหลุม ฯลฯ 

4. เครื่องมือทุ่นแรงในการกำจัดโรคพืช เช่น กระบอกฉีดยา ถังพ่นยา ถังผสมยา และ 
เครื่องพ่นยา 

5. เครื่องมือทุ่นแรงในการปราบและป้องถันตัตรูพืช เช่น อุปกรณ์ฉีดและพ่นยา ชนิด 
ต่าง ๆ 

6. เครื่องมือทุ่นแรงในการบำรุงดิน เช่น เครื่องมือเก็บตัวอย่างดิน จอบ พลั่ว คราด 
เสียม เครื่องมืออนุรักษ์ดินและนํ้า เครื่องมือหว่านปุย 

7. เครื่องมือทุ่นแรงในการเก็บเกี่ยว เช่น เครื่องมือเก็บเกี่ยวข้าว ข้าวโพดเครื่องตัด 
หญ้า เคียวเกี่ยวข้าว แกะเก็บข้าว เป็นต้น 

8. เครื่องมือทุ่นแรงในการแปรสภาพ เช่น เครื่องนวดข้าว เครื่องกระเทาะเมล็ด เครื่องสี 
ข้าว เครื่องหั่นผัก เครื่องบดต่าง ๆ 


9. เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น เครื่องสีและกระเทาะเมล็ด 
เครื่องบดอาหารสีตว์ เครื่องโม่แป้ง เครื่องมือถนอมอาหารเครื่องบรรจุกระป๋อง ฯลฯ 


หลักการเลือกเครื่องมือและวิธีทำเครื่องมือบางชนิด 

1. เลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และชนิดของดิน เช่นถ้าเป้นดินเหนียว 
ที่แห้งก็ควรใช้สองเขาขุดหรืออีเตอร้ จอบที่ใช้ก็ควรเป้นชนิดจอบขุด ซึ่งมีลันคอ 

แข็งแรง ถ้าจะพรวนดินหรือดายหญ้า ก็ควรใช้จอบถาก ซึ่งมีนํ้าหนักเบาและหน้าจอบ 
ตัดตรง 

2. เลือกให้เหมาะกับชนิดของงาน เช่นงานเตรียมดิน หรืองานปลูกพืช หรืองานเลี้ยง 
สัตว์ ซึ่งเครื่องมือและอุปกรณ์ย่อมไม่เหมือนกัน 


3. ต้องพิจารณาความนิยมของเครื่องมือนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนหา 
อะไหล่ และซ่อมแซมต่าง ๆ 


4. คุณภาพและราคายุติธรรม การซื้อเครื่องมือที่มีคุณภาพดีแม้ราคาจะสูงสักนิด ก็ยัง 
ดิกว่าซื้อของถูก ๆ แต่คุณภาพเลว ๆ 

ในบางโอกาสเราอาจจะประหยัดเงินลงได้โดยการทำเครื่องมือบางชนิด หรือตัดแปลง 
สิ่งของที่มีอยู่แล้วเป้นเครื่องมือเกษตรได้ เช่น 

ก. ทำบัวรดนั้าจากกระป๋องนม หรือกระป๋องโอวัลดิน โดยการใช้ตะปูตัวเล็ก ๆ เจาะรูที่ 
กันกระป๋อง แล้วเอาไปตักนี้ารดกล้าผักและต้นไม้อ่อน ๆ ได้ดี นอกจากนั้น ก็อาจจะใช้ 
ปีบนั้ามันก๊าดเจาะรูที่ด้าน 1 ข้าง ๆ หนึ่ง แล้วต่อท่อทำ เป้นผักบัว จากนั้นก็ใช้ไม้ทำมือถือ 
สำหรับหิ้วและรดนํ้าต้นไม้ 


ข. ทำเสียมขุดดินจากท่อแป้บนํ้า โดยการ'ใช้ท่อแชบนั้าขนาด 1 นิ้วครึ่งถึง 2 นิ้ว ยาว 
ประมาณ 1 เมตรผ่าที่ปลายด้านหนึ่งเพียงซีกเดียว ผ่าให้ลึกประมาณ 20 -25 ซ.ม. แล้ว 
แผ่ปลายออก จากนั้นจึงใช้ค้อนตีให้แบนโดยอาจจะเผาให้ร้อนแดงแล้วดีแผ่ให้กาง 
ออกเป้นลักษณะของเสียมขุดดิน 


ค. ทำที่ตักขยะ ที่ต้กอาหารสัตว์ และที่โกยมูลสัตว์จากปิบนํ้ามันก๊าด โดยการเอาปีบ ที่ 
มีผนังหนาแข็งแรงมาแล้วตักเป้นมุมเฉียง ก็จะได้ที่ตักหรือที่โกยมูลสัตว์ 2 ใบ 

ง. ทำคราดสำหรับพรวนด้วยมือใช้ตาปูขนาดใหญ่(5 นิ้ว)ตอกบนแผ่นไม้(1 นิ้วครึ่งคุณ 
3 นิ้ว) ซึ่งตัดให้ยาวขนาด 6 นิ้ว โดยตอกตาปูห่างกันประมาณ 1นิ้ว-!นิ้วครึ่งตัด หัวตา 
ปูทิ้งแล้วทำด้ามสำหรับถือตบแต่งให้สวยงามตามชอบคราดนิ้จะใช้สำหรับพรวนดินได้ 



จ. ทำที่ให้อาหารสัตว์ จากยางรถยนต์เก่า ๆ ใช้มีดที่คมจุ่มนํ้าให้เปียก แล้วผ่ายาง 
รถยนต์ออกเปีน 2 ซีก เท่า ๆ กัน ก็จะได้รางอาหารไก่หรือสุกร 2 อัน 

ฉ. ท่าตะเกียงจากกระป๋องนมหรือขวดปากกว้าง โดยใช้สังกะสีทำฝาปิดและท่าท่อเล็ก 
ๆ ให้อยู่ตรงกลางสำหรับสอดไสัตะเกียง ใช้ด้ายดิบหรือผ้าเก่า ๆ ท่าไสํตะเกียง และใช้ 
นํ้ามันก๊าดเปินเชื้อเพลิง 

ข้อควรพิจารณาก่อนซื้อวิถแทวิคเตอร 

1. พิจารณาจำนวนที่ดินของตนเอง หรือของกลุ่ม ควรมีที่ดินอย่างน้อย 400 ไร่ หรือไม่ 
ก็ต้องรู้ว่า จะรับจ้างไถที่ไหนได้บ้างหลังจากไถของตนหมดแล้ว 

2. ควรมีความรู้พี้นฐาน เกี่ยวกับการใช้การขับซี่ และการบำรุงรักษา 

3. ควรเป็นรถที่มีคนนิยมใช้มาก ก่อนซื้อควรดูแค็ตดาล็อกของรถยี่ห้อต่าง ๆ เพื่อ 
พิจารณาข้อดีข้อเสียของรถแต่ละชนิด 

4. พิจารณาว่ าอะไหล่ของรถชนิดนั้นมีพร้อมไหม และตัวแทนจะท่าการค้าขายรถชนิด 
นี้อีกนานเท่าใด 

5. พิจารณาว่าการบริการจากบริษัทและตัวแทนดีหรือไม่เพียงใด ถ้าหากว่ามีสาขา 
และบริการอยู่ในท้องถิ่นของเราก็จะสะดวกดี 


6. พิจารณาชนิดของดินในไร่นา กล่าวคือถ้าเป็นดินเหนียวก็ต้องใช้แรงม้าสูงขึ้น ถ้า 
เป็นดินร่วนก็ใช้แรงม้าตํ่าลง ถ้าเป็นดินแข็งก็ควรใช้ไถกระทะ แต่ถ้าเป็นดินร่วนดิน 
ทรายก็ควรใช้ไถหัวหมู 

7. พิจารณาว่ารถยี่ห้อไหนราคาประหยัดกว่ากัน 
หลักการใช้เครื่องมือเกษตร 

1. เครื่องมือที่มีคมต้องลับหรือปรับให้คมอยู่เสมอ 

2. ตรวจตราแก้ไข และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีก่อนจะใช้ ขณะที่ใช้อยู่ ถ้ารู้สีกว่า 
เครื่องมือผิดปกติต้องแก้ไขทันที 

3. มีอะไหล่และฤงเครื่องมือไว้ให้พร้อม 

4. ใช้เครื่องมือให้ถูกกับงาน เช่นไม่ควรใช้สิ่วแทนไขควงหรือใช้ไขควงแทนสิ่ว 

5. ไม้ที่จะไสกบไม่ควรมีทรายหรือตาปูติดอยู่ 



8 


6. อย่าหยอกล้อเล่นหิวกันขณะปฏิบัติงาน 

7. ถ้าร่างกายอ่อนเพลีย หรือง่วงนอนไม่ควรใช้เครื่องจักรกลต่าง ๆ 

8. ควรแต่งกายให้เหมาะสมและรัดกุม เช่นอาจจะต้องสวมหมวก สวมแว่น ถุงมือ 
หน้ากากป้องกันสารพิษและรองเท้าฤงเท้าเมื่อจะเดินพ่นยาปราบวัชพืช เป้นต้น 

9. จอบและการใช้จอบ จอบเป้นเครื่องมือหลักที่จำเป้นสำหรับงานหลายชนิด การเข้า 
ด้ามจอบเป้นสิ่งสำคัญมาก เพราะถ้าด้ามจอบหลวมและโยกคลอนจะทำงานไม่ได้ผล 
วิธีเข้าด้ามจอบควรบากด้ามจอบให้เล็กกว่าคอจอบเล็กน้อย แล้วจึงหายางรถยนต์เก่าๆ 
หรือ แผ่นหนังตัดเป้นแผ่นสี่เหลี่ยมสอดใส่ระหว่างด้ามกับคอจอบ จากนั้นจึงใช้ลิ่มอัด 
ให้แน่น 



9.1 ควรเลือกจอบให้เหมาะสม ถ้าจะขุดดิน พลิกดินที่มีลักษณะแข็ง หรือมีตอไม้ รากไม้ 
ก็ควรใช้จอบขุด ถ้าต้องการถากหญ้า ดายหญ้า หรือเกลี่ยดินก็ควรใช้ จอบถาก ซึ่งมี 
ลักษณะบอบบางและเบากว่าจอบขุด 

9.2 จอบต้องคมปานกลาง และเข้าด้ามแน่น 

9.3 ในขณะขุดดิน ไม่ควรขยับเท้าบ่อย ๆ เพราะจะทำให้ดินแน่น ควรยืนอยู่กับที่ และ 
ขุดดินจนสุดด้ามจอบ จึงจะเปลี่ยนที่ใหม่ 

9.4 ควรขุดดินขณะที่ดินมีความชื้นพอคี อาจขุดดินไว้เป้นก้อนโต ๆ แล้วตากดินให้แห้ง 
ต่อไปใช้หัวจอบหรือลันจอบทุบลงบนก้อนดินให้ดินแตก การเกลี่ยดินให้เรียบควรใช้ 
ด้านข้างสำหรับเกลี่ย 

9.5 เมื่อขุดไปติดรากไม้ งัดไม่หลุด ควรใช้มือดึงคอจอบแรง ๆ หรือใช้เท้าถีบให้ตะแคง 
แล้วดิง อย่าพยายามงัดหรือด้น เพราะด้ามจะหัก 

9.6 ต้องหยุดการใช้จอบทันทีเมื่อมีคนมาขวางหรือยืนอยู่หน้าจอบ 

การเก็บรักษาเครื่องมือ 


1. ทำความสะอาดเครื่องมือเมื่อเลิกใช้งาน 




9 


2. ไม่ทิ้งเครื่องมือตากแดดตากฝน 


3. หาวิธีป้องกันสนิมโดยการทาด้วยนํ้ามันเครื่อง หรือจาระบี 

4. หยอดนํ้ามันเครื่อง หรือชะโลมด้วยจาระบีหลังใช้งาน 

5. จัดวางให้เป้นระเบียบเรียบร้อย ในกรณีที่มีด้เก็บเครื่องมือ ควรใช้สีทาบนผนังด้เป้น 
รูปเครื่องมือนั้น ๆ เพื่อจะได้ทราบว่าเครื่องมือแต่ละชิ้นอยู่ตรงไหน อะไรขาดหายไป 

6. ทำบัญชีควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ควรทำบัญชีการยืมไว้ทุกครั้ง แต่ถ้าทำ 
ไต้ไม่ควรให้มีการยืมเครื่องมือ หรือใช้กันหลายมือ 



